9 
On 


Í 
sí 
( 

þið. SI 
þ 
æg 
Í óð 





























Vísindin, reynslan og „Ho- 
möopatharnir“. 


Motto: FAGTA LOQUUNTUR! 
það er: Verkin sýna merkin. 


Með því menn nú á dögum eru að upp fylla land vort 
með alls háttar lygasögum um homöopathana og þeirra 
frægðarverk, þá er nú mál til komið, að landar mínir fái 
að heyra sannleikann í þessum málefnum, og eins og hin 
sanna reynsla og vísindin jafnan eru hin bezta leiðarstjarna, 
þá ætla eg nú í fám orðum að skýra þeim frá þeim helztu 
grundvallarástæðum, er menn í öllum löndum hafa sett 

á móti hinni homöopathisku hjátrú, er alstaðar, eins og 

hver önnur hjátrú, hefir viljað ryðja sér til rúms með 

ýmsum brögðum, en sem skynseminni og hinni sönnu 
reynslu allra landa og þjóða smátt og smátt tekst að 
sigla. 

Sannanir þær, sem hin nýja læknisfræði 
setur á móti homöopöthunum,og sem þeir eigi 
hafa getað hrakið, eru þessar: 

1) Smáskamtafræðin eða „homöopathían“ er byggð á því, 
að meðul þau, er orsaki einhverja sjúkdóma í líkaman- 
um, og svo lækni þessa sjúkdóma, er menn fá þá af öðr- 
um tilefnum. Taki menn „china“ í smáskömtum (sagði 
Hahnemann), þá er menn eru heilbrigðir, þá ollir þetta 
meðal kölduveiki, og því er „chinan“ kölduveikismeðal, 
en það vissu menn hún var löngu fyrir hans daga. 

al 


2 


Brennisteinn inn:tekinn í smáskömtum (sagði Hahne- 
mann) gjörir mönnum kláða, og því læknar hann kláða. 
Opium stöðvar niðurgang, og því á opium í smáskömt- 
um að vera gott "meðal við harðlífi. Jurtin „bella- 
donna“ gjörir skynsama menn vitlausa, og því læknar 
- hún vitleysu. Ká 
Enginn fær köldu, þó hann taki china í smá- 
skömtum aldrei svo lengi (svarar læknisfræðin). Enginn 
fær kláða, þó hann taki smáskamta af brennisteini alla 
æfi sína, og enginn læknast af „belladonna“ fyrir vit- 
leysu, eða af harðlífi með opium, þó hann taki það aldrei 
svo lengi. Þúsundir af læknum, er nú lifa, hafa reynt 
að lækna sig, og jafnvel að setja í sig vissa sjúk- 
dóma eptir Hahnemanns lærdómi, en hvorugt hefir tek- 
izt; og þegar þeir spurðu Hahnemann og lærisveina 
„hans, hvernig þeir nú sönnuðu verkanir smáskamtameð- 
„alanna, þá sögðust þeir raunar eigi geta sannað:það bet- 
ur, en þó væri lærdómur sinn sannur!! 

P2 Öll þau meðul, sem gjöra einhvern sörstakan sjúkdóm 
í líkamanum, hljóta sjálfsagt, ef þau í homöopathanna 
smáskömtum hafa nokkra verkan, að gjöra hinn sama 
sjúkdóm verri, þegar hann af öðrumttilefnum er kominn 
í líkamann. Hrein uppsölumeðul geta aldrei bætt upp- 
sölu, og espandi meðul geta aldrei sefað; kaffe er gott 
til að halda syfjuðum mönnum vakandi, en það fer eng- 
inn læknir að gefa inn kaffe við svefnleysi. Þetta sann- 
ar allra manna og lækna reynsla, en þó látast homöo- 
patharnir eigi trúa! fi 

3) Dagleg reynsla sýnir oss og hverjum óhlutdrægum heil- 
vita manni (segja læknarnir), að því stærri skamt við 
gefum af hverju meðali sem er, því sterkari eru verk- 
„anir þess; þetta veit hver heilvita maður, og. þó standið 
þið homöopatharnir á því fastara en fótunum, þvert á 
móti allri reynslu, að kraptur meðalanna aukist, eptir 
því sem inntakan er minni. - H 

4) Skoðun smáskamtalækna á hinu rétta eðli og undirrót 





3 


2 


sjúkdómanna er á engri reynslu byggð, heldur tómri hjá- 
trú, heilaspuna-hugmyndum og ósannindum.  Homöo- 
patharnir gjöra sér ekkert far um að þekkja líkamann 
og frumefni hans með þeirra margföldu samtengingum, 
og þeir vita ekkert um hina réttu undirrót sjúkdómanna 
(sjá 0, Hjaltalín og Homöopatharnir, blaðs. 8.). Nú 
vita allir, að enginn getur gjört að sigurverki, þegar það 
fer að ganga rangt eða standa, nema hann þekki alla 
einstaka parta þess, og enginn getur gjört við völ að 
gagni, nema hann þekki hvern einstakan tilbúning á 
henni, svo sem hvert hjól, hverja pípu eða möndul, 
hvern sigurnagla og hvern skrúfnagla í henni. Nú með 
því mannlegur líkami, eins og flestir munu skilja, hefir 
þúsund sinnum margbreyttari samsetningu en nokkurt 
sigurverk eða vél, þá er það hin mesta heimska að halda, 
að nokkur geti gjört við hann, svo í lagi sé, nema sá, 
sem þekkir parta hans og samsetning þeirra mjög ná- 
kvæmlega. 

5) Þegar smáskamtafræðin hefir átt að sýna sig á opin- 
berum spítölum, þá hafa menn jafnan rekið sig á það, 
að hún er kraptalaus, sé hún án bragða um hönd 
höfð. Hinir heiðvirðustu og ráðvöndustu læknar í Norð- 
urálfu heims hafa aptur og aptur sannað þetta. En 
þrátt fyrir þetta hafa homöopatharnir haft þá djörfung, 
að hrósa sér af tilraunum sínum á spítölunum og fram 
setja þær, enn þótt þær söu marghraktar áður, sem 
sönnun fyrir sinni smáskamtafræði. Homöopatharnir 

þykjast enn þá, þrátt fyrir þetta, geta læknað alla sjúk- 
dóma, og þykjast hafa óbrigðul meðul móti öllum manna 
meinum, en þegar þeir eiga að fara að sýna þetta í við- 
urvist þeirra manna, sem vit hafa á, þá hefir jafnan ekk- 
ert orðið úr neinu, og þær lækningar, sem eptir þá 
liggja, eru byggðar annaðhvort á hjálp náttúrunnar eða 
á því, að þeir hafa látizt brúka smáskamta, þar sem 


2 


þeir hafa við haft sterkar eiturtegundir í stórskömt- 


1* 


um, eða og hin allopathisku meðul innan um smá- 
skamtana í. 

Margar fleiri sannanir hafa „allopatharnir“ fært á móti 
„homöopöthunum“, og sem hér yrði of langt upp að telja, 
eins og það líka á hinn bóginn sökum efnisins veitir örð- 
ugt að láta þær verða skiljanlegar fyrir alþýðu, sem, svo 
að segja, lítið eða ekkert kann í læknisfræði, og þekkir 
ekkert til forspjallsvísinda læknisfræðinnar. 

Til þess að sýna löndum mínum ofan á, hvaða lyga- 
fullar sannanir homöopatharnir hafa í frammi til að 
ginna og gabba fólk bæði hér og erlendis, þá þarf eg ekki 
annað, en benda á hinar alkunnu sögur um þá bæði á 
Þýzkalandi og víðar, og mun mönnum þá gefast á að líta. 
Árið 1831 þóttust 4 homöopathiskir læknar í Vínarborg 
og Prag, sumsé Sehaller, Bár, Sehiz og Mayer, 
hafa meðhöndlað 375 cholera-sjúklinga, sem öllum hefði 
átt að hafa batnað; en það kom seinna upp, að þetta voru 





1) Homöopatharnir hafa opt með ýmsum brögðum skorað sig 
undan því, að gjöra tilraunir á opinberum spítölum, og barið einu 
og öðru við, þegar þeir vissu, að læknar átta að hafa umsjón 
með þeim. Stundum var það of mikil áreynsla fyrir sjúklingana 
að flytjast á spítalana, og stundum þótti eiga betur við af öðrum 
orsökum að lækna þá heima. 

Skýrslur homöopathanna um lækningar sínar og önnur frægð- 
arverk hafa eigi sjaldan orðið uppvísar að opinberum mótsögnum, 
og það fer nú dáfallega að brydda á þessu hér á Íslandi; því í Skírni 
fyrir þetta árið stendur á blaðs. 102., þar sem herra Arnljótur 
er að skýra frá hinum „óbrigðulu kostum“ homöopathíunnar, 
að þessi mikli lærdómur sé kenndur við háskóla í flestum af 
hinum menntuðu löndum, en herra Q er í riti sína: Hjaltalín og 
homöopatharnir, bls. 10., „að barma sér yfir því, áð læknaráðið í 
Paris hafi nýlega átt að spyrna á móti slíkri kennslu með höndum 
og fótum, í því það var svo djarft, að leyfa sér að kalla homöo- 
pathíuna eintóma „hjátrú og hégilju“!! Má ske það sé nú 
komið svo, að homöopatharnir og vinir þeirra telji Frakka eigi 
með menniuðum þjóðum! Herra Arnljótur segir og á sama stað, 
að homöopatharnir hafi á Krím læknað helmingi fleiri en allo- 
patharnir, en hvað satt þetta er, skal nú seinna sýnt og sann- 
að, í grein þessari. 


w 


a 
tómar uppdiktur. Tveir homöopathar í Berlín, Stúler 
og Haynet voru um sama leytið að fá þakklætisbröf 
frá cholera-sjúklingum, sem þeir áttu að hafa læknað, en 
á hverjum allopathiskir læknar enga cholera gátu só. 
Menn rengdu því lækningarnar og þakklætisbréfið, sem var 
undirskrifað af 12; málið kom í dóm, og dómarinn Z0 we 
hölt yfirheyrslu yfir þessum mönnum; einn meðgekk, að 
hann hefði undirskrifað; annar sagðist hafa undirskrifað 
eitthvað, en hann vissi ekki, hvað það var; einn mætti 


ekki, og hinir níu uppástóðu, að nöfnum sínum 


væri stolið!! Þetta skeði á Þýzkalandi 1831, eins og 
sjá má af mörgum þýzkum skýrslum á þeirri tíð, og dansk- 
ur læknir Dr. Thune hefir ritað um það skýrslu, sem til 
er á dönsku, frá 1835, og sem er ómótmælt, og eg hefi 
til sýnis, ef vill. Þrátt fyrir þetta bera enskir homöopa- 
thar (sem hafa álitið, að þetta mundi ókunnugt á Englandi) 
þessar skýrslur fyrir sig nú á dögum, og bænd- 
urnir fyrir norðan og herra Arnljótur sýnist að trúa 
þeim. Hann kallar þær óhraktar; en hefir hann lesið 
„the Lancet“ „Times“ og „Athenæum“ fyrir. þessi 
síðustu árin“? Honum þykir það víst ekki neinar mótbárur á 
móti ensku homöopathíunni, að enska stjórnin sökum opin- 
berrar lygi fyrirbauð homöopöthunum að sýna sig í nokkrum 
lækningum á spítölunum á Krím, og hefði án efa strax 
látið skjóta hvern þann, er hefði brotið á móti boði hennar. 
Herra Arnljóti segist nú raunar öðruvísi frá í Skírni í ár, 
blaðs. 102, því eptir skýrslu hans þar átti homöopöthun- 
um að hafa gengið „helmingi betur“ að lækna en stór- 
skamtalæknunum á Krím, en þetta er svo fjarlægt öll- 
um sannindum, að eg hefi, auk órækra skýrslna, ho- 
möopathanna eigin orð fyrir “því (sjá War, Oholera 
and the Ministry of the Health by Dr. Wilkinson - homöo- 
path -, London 1844), að þeim var stranglega fyrirboðið að 
eiga nokkurn hlut við sjúka menn í sambandshernum á 
Krím, og er þetta (þó það um stund ætti að verða þeim 





% Sjá meira hör um í svari mínu til herra A. Ólafssonar í 
Þjóðólfi, 6, des. þetta ár. 


6 


til frægðar á Íslandi) hin versta útreið, er þeir nokkurn 
tíma hafa fengið, og sýnir ljósast, hvaða trú stjórn- 
irnar á Frakklandi, á Englandi og í Sardiníu 
hafa á homöopathíunni. Þetta og annað þvíumlíkt er nú 
grundvöllurinn fyrir hólinu um homöopathíuna, sem verið 
er að bera í ykkur, landar mínir! lesið og dæmið sjálfir! 

Árið 1828 löt Austurríkiskeisarinn homöopathinn M a- 
renteller gjöra tilraunir með homöopathíuna á stríðs- 
mannaspítalanum í Vínarborg í viðurvist nefndar manna, 
er hann þar til lét setja, og samanstóð af 8 lærðum mönn- 
um; en tilraunum þessum lauk svo, að nefndinni, að nokkr- 
um tíma liðnum, leizt eigi á blikuna, og bað stjórnina sem 
fyrst að hætta þessum leik með líf og heilsu manna (sjá 
Klose, Zeitung för das gesammte Medicinalwesen. Aug. 
1829). Þetta eru nú frægðarverkin, sem hinn „nýi“ lær- 
dómur á að hafa gjört í Vínarborg, en 1849 var eng- 
inn homöopathiskur professor í Wien. Árið 1829 
skipaði Nicolaus Rússlandskeisari að reyna homöopathíuna í 
Pétursborg, og fékk þar til Dr. nokkurn í „homöopathie“, 
Hermann að nafni, frá Sachsen, föðurlandi lærdóms þessa. 
Tilraunirnar stóðu yfir í 5 mánuði,..og mesta fjölda af 
læknum, sem sáu þær, bar saman úim,, að lækningarmáti 
þessi væri „aldeilis ónýtur“, og keisarinn fyrirbauð að 
við hafa hann á nokkrum spítala í ríkirsínu (sjá Journal 
des Ministerium der innern Angelegenheiten, 1832). þið 
hafið víst ekki lesið þetta, mínir góðu norólenzku homöo- 
pathar! og því skal eg segja ykkur fleiri sögur, sem að 
minnsta kosti sýna ykkur það, að homöopathían er ekki 
svo kornung, sem þið haldið. 

Árið 1832 lofaði professor Pointe, sem var læknir við 
hospítalið Hótel-Dieu í Lyon, homöopathinum Dr. Guérard 
að reyna sig á svo mörgum veikum, sem hann vildi, hjá 
sér. Homöopathinn valdi sér 15 sjúklinga, sem hann hafði 
út af fyrir sig, og voru eigi færri en 60 læknar, bæði ho- 
möopathar og aðrir, við.staddir. Eptirhér um bil 3 vikur 
gafst homöopathinn upp við árangurslausa tilraun, og eng- 


7 


inn hinna homöopathanna gat sagt eitt orð (sjá Gazette 


medicale de Paris, 1832). 

Árið 1834 voru „homöopathar“ og „allopathar“ (smá- 
skamta- og stórskamtalæknar) látnir reyna sig á opinber- 
um spítala í Wirtemberg; hvor flokkurinn fyrir sig fékk 
14 sjúklinga, og að 15 dögum liðnum voru 18 sjúklingar 
læknaðir hjá stórskamtalæknunum, og hinn 14. læknaðist 
eptir 28 daga; þar á móti voru homöopatharnir ekki búnir 
að lækna einn einasta sjúkling eptir 40 daga eða rúmri 
viku seinna en allir stórskamtalæknarnir höfðu læknað alla 
sína, og stjórninni þótti þá svo nóg um, að hún skipaði að 
hætta þessum leik (sjá Frorips Notizen 1835, nafnfrægt og 
alkunnugt rit). Hvað heitir homöopathiski profes- 
sorinn í Wirtemberg núna, mínir hálærðu homöopa- 
thar? Ef þið segið mér nafn hans, get eg sagt ykkur 
nýja sögu um homöopathíuna frá þessu ríki. 

Nokkru seinna, en þeita skeði, voru aptur gjörðar 
homöopathiskar tilraunir á Hótel-Dieu í Parísarborg af ho- 
möopöthunum Curi6 og Simon á 140 sjúklingum í margra 
lækna og homöopatha viðurvist, og útfallið varð, að þær 
reyndust handónýtar, og homöopatharnir gátu þar á 
móti ekkert sagt, en urðu að þegja, þar sem sannleikinn 
talaði (sjá Jonathan Pereiras, Materia medica, London 
1856, einhver hin merkilegasta nýja læknisbók, sem snú- 
ið hefir verið á þýzku og fleiri mál, og sem yfir alla Norð- 
urálfuna er álitin afbragðsbók). 

Árið 1835 var homöopathían gjörsamlega hrakin og 
álitin skaðvænleg af Academie Royale de Medecine í Paris, 
og aldrei hefir hún þar síðan náð neinni sanmri rótfestu, 
eins og sjá má af áðursögðum rökum, og þar til af prof. 
Bouchardat, Notice sur les Hospitaux de Paris, 1854. 

Þetta er nú, kæru landar! mergurinn úr allra skyn- 
samra manna dómi um hina svo kölluðu „nýju“ homöo- 





1) Herra O (sjá “Hjaltalín og homöopatharnir“) heldur — því hann 
er víst eigi mjög fróður í læknisfræðissögunni —, að læknisfræðin nýja 
eða „la medccine moderne“, sem Frakkar kalla, sé afgamalljálkur, 


8. 


pathíu, sem verið er að hrósa fyrir ykkur.  Þa6 er af 
hrósurunum þagað um það, að margir homöopathar féllu 
frá á freistingartímanum; að sjálfur gamli Hahneinann fór 
að tyggja og ráðleggja camphóru í stórskömtum, þeg- 
ar hann varð hræddur við cholera, og að margir ho- 
möopathar fóru að brúka stórskamta í laumi, þegar í nauð- 
irnar rak, en margir hafa þó sjálfir játað því (sjá homöo- 
pathens Dr. Fangels Forsög ved Sygesengen, Kjöbenhayn, 
1835). 

Náttúrufræðingar og efnafræðingar hafa þráfaldlega 
gjörat til að reka homöopathana þannig í vörðurnar, að 
þeir hafa orðið að þagna, og engu getað svarað, og hefir 
þeim orðið það því örðugra, sem þeir eigi geta brugðið 
þessum mönnum um það, að þeir væru samfðlagsbræður 
sínir, sem vildu hniðra sér, til að auka sitt eigið álit og 
sín réttindi, hvað eð herra €Ð heldur að hafi komið lækn- 





en hann verður að gæta þess, að þetta er röng skoðun, því lækn- 
isfræðin nýja með öllum sínum greinum er hér um bil 30 árum 
yngri en homöopathían, og hin „nýjasta“ sérstaka læknisfræði, 
er menn gætu kallað „efna-læknisfræði“, og sem nú, svo 
frábrugðin sem hún er allopathíunni, hefir þúsund sinnum fleiri 
áhangendur á meginlandinu, en homöopathían. Stiptari hennar er 
Dr. „Rademacher“, mikill vin Huffelands gamla; hann var á 
yngri árum hneigður að homöopathíu, en varð, áður langt leið, á 
annari meiningu og henni gagnstæðri, því hann við hafði feikilega 
stórar inntökur. Hann læknaði vel og lengi, og dó í heiðri mjög 
gamall óásóktur, þó hann opt hefði verið mjög berorður við 
„allopathana“. (hans lækningabók er að eins 8 ára gömul); og 
ef spár mínar eiga eigi of langan aldur, þá mun þessi fræði að 10 
árum liðnum hafa sigrað homöopathíuna hér á landi, því Íslend- 
ingar eru af náttúrunni eigi smáskamtamenn. Hin: önnur grein 
nýju læknisfræðinnar eru hinir svo kölluðu náttúrulæknar, sem 
við hafa ofur fá og einföld meðul. Einn af þeirra flokki gjörði 
homöopöthunum í Hamborg ljótan grikk fyrir nokkrum árum síð- 
an; hann þóttist allt í einu vera „homöopath“, og læknaði betur 
en nokkur annar smáskamtalæknir, svo allir sóttu hann, en að ári 
liðnu lýsti hann því opinberlega yfir, að hann engin homöo- 
pathisk meðul hefði við haft, heldur tómt sykur og 
spirilus-dropa vatni blandaða. 


9. 


( 


um til að rísa upp á apurfótunum á móti homöopö- 

thum. 

Hinar helztu röksemdir náttúrufræðinnar og efnafræð- 
innar á móti homöopöthunum eru þessar: 

1) Homöopatharnir hljóta að vera hin mestu vísindalegu 
flón, sem til eru á vorum dögum (segja náttúrufræð- 
ingarnir), því þeir fyrirverða sig ekki að kaldhamra 
meiningar sínar á móti hinum ljósustu grundvallarregl- 
um allra vísinda, og spotta, svo að segja, mannlega skyn- 
semi, því þeir eru að innræta mönnum, að náttúrulögin, 
sem eru eins sönn og hinn eilífi höfundur þeirra, nái 
eigi til meðalafræðinnar. Þeir trúa sumsé, og eru að 
reyna til að koma einföldum mönnum til að trúa þeirri 
óumræðilegu vitleysu, að kraptur meðalanna aukist, 
eptir því sem hið verkandi efni þeirra minnkar, og með 
þessu móti vilja þeir skilja verkanir efnanna frá efnunum 
sjálfum, sem er aldeilis ómögulegt, og óþenkjanlegt fyrir 
heilbrigða skynsemi. Allur lærdómur og öll reynsla 
sýnir það, að allir kraptar efnanna eða náttúruhlutanna 
minnka að því skapi, sem efnið sjálft minnkar; þyngd- 
araflið, fráspyrnu- og aðdráttaraflið, og öll önnur öfl 
hinna dauðu hluta minnka, eptir því sem efni þeirra 
minnkar. Stórir steinar falla til jarðar með langtum 
meira afli, en litlir steinmolar; það er langtum hægra að 
mola lítinn stein en stóreflisbjarg. Segulaflið minnkar 
að því skapi, sem segulstálið er minna, og rafurmagnið 
er því minna, sem rafurmagnsverkfærið er lítilfjörlegra. 
Eitt gran af. völskueitri gjörir mönnum og skepnum mik- 
inn skaða, ef það er inn gefið, en millíón-hluti grans 
af völskueitri sýnir enga verkun. — Ef að grundvallar- 
reglur homöopathanna væru sannar, þá ættu menn að 
verða meira mettir af einum bita af mat, heldur en af einni 
heilli máltíð, óþyrstari af „einum dropa af þorstadrykk, 
heldur en af heilli mörk; fyllri af einum dropa af brenni- 
víni, heldur en af heilli flösku, og hressari af einni teskeið 
af kaffe, en af heilum kaffebolla. — Öll slík vitleysa nær 


10 


engri átt, og er eigi til annars, en til áð koma alls 
konar hjátrú og mótsögnum inn hjá einföldum mönnum. 

2) Allur meðalatilbúningur homöopathanna sýnir það, að 
þeir hafa enga hugmynd um efnafræðina og sannleik 
þann, er hún hefir í ljós leitt. Það er ómögulegt að 
skipta efnunum í svo smáa parta, eins og homöopa- 
tharnir þykjast gjöra, eða þynna þau, eins og þeir segja, 
því frumagnir (Atomer) hlutanna, sem eigi verða þynnt- 
ar, eru langtum stærri, en homöopatharnir halda. Þetta 
hafa efnafræðingarnir sýnt á hinum seinni tímu, og 
enginn getur neitað því!. 

3) Ef að grundvallarreglur homöopathíunnar ættu að vera 
sannar, þá væri öllum manneskjum og skepnum ómögu- 
legt að vera heilbrigðum eitt augnablik, og þá þyrfti 
hvorki að tala um heilbrigði né lækningar, því þá væri 
allra manna og skepna líf ekkert annað en óteljandi 
sjúkdómar frá vöggunni til grafarinnar. Homöopatharnir 
þykjast sumsé vita (og það er grundvöllur lærdóms þeirra), 
að sérhvert náttúruefni gjöri marga sjúkdóma í líkaman- 
um, og til að taka eitt til dæmis vil eg að eins geta 
kalksins, sem finnst í smáskömtum í öllu vatni alstaðar 
á jarðarhnettinum; þetta efni á að gjöra mönnum 
svima, sóttarmarning, höfuðverk sjóndepru, 
drætti í andlitinu, velgju, verki í lifrinni, 
og maganum, svefndrunga andþrengsli, pínu í 
endagörninni og næstum ótal fleiri sjúkdóma?. 
Nú með því náttúrufræðingar hafa sýnt og sannað (og 
þetta er hægt að sýna hverjum, sem eigi er blindur), 
að vatnið alstaðar innibindur í sér kalk, þá spyrja þeir 
homöopathana: „hvernig stendur á því, að fólk, sem dag- 





1) Homöopatharnir halda, að einu grani eða byggkorni og 
einum dropa verði skipt eigi að eins í trillíón, heldur og í 
decillíón- staði. En þetta stríðir þvert á móti reynslu efna- 
fræðinganna um frumagnir hlutauna (Atomer). 

2) sjá Hahnemann, die chronischen Krankheiten, og Hart- 
laubs systematische Darstellung der reinen Arzneiwirkungen. 


11 


lega drekkur vatn, eigi skuli hafa alla þsssa sjúkdóma?“ . 
„Ekki hefi eg svima“, segir einn, „og hefi eg þó sopið 
á vatni í dag!“ „Ekki hefi eg velgju eða verk í lifr- 
inni“, segir annar, „og hefi eg þó drukkið vatnssopa í 
morgun!“ „Engan verk hefi eg í maganum“, segir sá 
þriðji, „og þó drekk eg ekkert annað en vatn, sem kalk 
er íl“ „Það gengur ekkert að endagörninni í mör“, segir 
sá fjórði, „og þó hefi eg drukkið vatn í mörg ár!“ 
„Það er auðsöð á öllu“, segja náttúrufræðingarnir, „að 
þið, homöopathar, hafið enga hugmynd um náttúruefnin 
og verkanir þeirra, og því ér lærdómur ykkar sú arg- 
asta villa, er nokkru sinni hefir upp komið“. Hver 
einasta manneskja fær í sig á hverjum degi bæði við 
andardráttinn, næringuna og svaladrykkinn margt af 
efnum þeim í smáskömtum, er hvert um sig eptir ykkar 
hjátrú — þannig nefna náttúrufræðingar almennt ho- 
möopathíuna — á að verka margvíslega sjúkdóma í lík- 
amanum, en allir heilvita menn sjá, að þetta er lygi. 
Allt uppsprettuvatn og allt rennandi vatn innibindur í 
sér ótal smáskamta, t. a. m. af kalki (eins og áður er 
sagt), magnesíu, tinnusýru, járni og fleiri efnum, sen 
hvert um sig í smáskömtum eptir ykkar lærdómi á að 
gjöra ótal sjúkdóma; en þetta er, sem allir sjá, hin 
argasta vitleysa. 

4) Smáskamtalæknarnir reyna til að telja mönnum trú um, 
að þeir með því að hrista og skaka smáskamtameðul 
sín gefi þeim nýja og sterkari krapta. Þeir þykjast með 
þessu móti geta náð sálinni úr meðulunum, er þeir 
svo kalla. Þetta þykir nú efnafræðingunum, sem von er, 
svo aðhlægilegt, að það nái engri átt og minni menn 
að eins á aðferð gömlu galdramannanna, sem voru að 
veifa töfrastöfum sínum í ýmsar áttir, svo töfrarnir yrðu 
því magnaðri. Dauðir hlutir geta aldrei orðið að sál, 
hvað lengi sem þeir eru hristir og skakaðir, og krapt- 
urinn getur ómögulega skilizt frá efninu eða aukizt við 
hristinginn. 


12 


Fyrir fáum árum þóttist einn homöopath í Vínar- 
borg nýlega hafa fundið óbrigðult meðal við taksótt, 
og það var barkaslím úr tóu, sem hann, tilað gefa 
því fallegt nafn, kallaði bronchin. Þetta barkaslím 
hristi hann og skók með spiritns, þar til hann var upp- 
gefinn í handleggnum, og gaf það svo inn í millíón- 
pörtum. Hér af varð nú almennur hlátur, sem von var, 
og allir vísindamenn sögðu, að nú væri miðaldartíðin 
víst. að fæðast aptur, og væri nú bezt að fara að prenta 
Portas galdrabók gömlu. Þessi homöopath heitir Her- 
mann, lifir enn og er álitinn meðal homöopathanna ein- 
hver hinn mesti garpur!!! (sjá Dr. Kissel, die Kunst- 
heilung der Pneumonien, Eilenburg 1852, bls. 149). 

Hver veit, nema eg geti frætt ykkur á einum og öðr- 
um, nýjum og merkilegum uppgötvunum í homöopathíunni, 
um það líkur, þó þið haldið eg viti lítið í henni! 

Eptir þannig, bæði að ósk „Norðra“ og annara, að 
hafa fram sett þær sannanir, sem vísindin setja á móti 
hinni homöopathisku hjátrú, vil eg biðja hina norðlenzku 
homöopatha að hrekja þær sem fyrst, ef þeir geta; þeir 
mundu þar með ávinna sér frægð hjá útlendum homöo- 
pöthum, og, ef til vill, mikinn heiður hér á landi; eg skal 
þá aptur á móti líta homöopathíuna óáreitta, ef mér virð- 
ast röksemdir hennar nógu sterkar, en verði þær veikar 
og ónýtar, mun eg svara þeim. Eg vona þá um leið að 
minnsta kosti að geta sýnt löndum mínum með ljósum 
rökum ofan á, á hvað sönnum ástæðum herra O litla rit, 
„Hjaltalín og Homöopatharnir“, er byggt, og hvernig þessi 
í læknisfræði lítt kunni rithöfundur fer með læknisfræðis- 
söguna, og hér um bil hundrað þúsund heiðvirðra 
lækna, er uppi eru á vorum dögum; hver veit þá, þegar 
svo er komið, nema það kunni að takast mér, að sýna 
ofan á, að það eru eigi hinir homöopathisku skottulæknar 
hér á landi, heldur einmitt sjálfur landlæknirinn, sem nú 
hefir hina mestu orsök til að kvarta yfir þeirri nú í frammi 
höfðu læknamálefna lögstjórn hér á landi; hver veit, segi 


13 


eg, nema landlækninum þá kunni að takast að sýna og 
sanna, að þar muni vera eitthvað geggjað, þar sem menn 
nú hör á landi, þvert á móti allra siðaðra landa plagsið, 
leggja læknisfræðina, sem innibindur í sér hin örðugustu 
vísindi, undir alþýðu dóm. Já, hver veit, nema honum 
kunni að takast að sanna, að líf og heilsa manna liggi nú 
sem leikfang í höndum óvitra manna hér á landi; hver 
veit, segi eg, að lokum, nema landlækninum þá kunni að 
takast að forsvara hin svo kölluðu gömlu læknislög hér á 
landi, og sýna fram á, að eptir skynseminnar dómi muni 
hið gamla orðtak: „með lögum skal land byggja“, ein- 
mitt nú á dögum í læknamálefnum þurfa að brýnast og 
skýrast fyrir Íslendingum. 


Barnaveikin gengur enn, sem kunnugt er, víða hér á 
suðurlandi. Í Reykjavíkursókn hafa síðan í vor hör um bil 
30 börn fengið ýmsar tegundir hennar, og þar af hafa 13 
dáið, en á 17 hefir hún orðið fyrirbyggð eða læknuð. Árið 
1827, þegar hún geisaði hér, dóu, sem sjá má af kirkju- 
bókinni, 29 börn hér í sókninni úr henni, nærfellt af 
hálfu færra fólki, en nú er um að gjöra. Mér þykir því, 
Þegar sannleikans er gætt, menn mega vera glaðir yfir, að 
veiki þessi hefir eigi orðið að meira tjóni, enn sem komið 
er, hér í sókninni, sem nú telur nærfellt 1800 manns, þó 
sumir þykist nú kunna betur með að fara. 

Þær sögur ganga nú um allt land, að síra Magnús 
Jónsson á Grenjaðarstað, og má ske fleiri fyrir norðan, 
lækni barnaveikina viðstöðulaust og hafi óbrigðul meðul 
við henni, og séu þær sannar, þætti mör gaman að fá 
skýrslu hjá síra Magnúsi um, hvað muni koma til þess, 
að homöopathíunnar er að engu getið í hinum nýjustu 
og beztu barnalækningabókum. Tveir hinir nafnfrægustu 
barnalæknar í Paris, sumsé Rilliet og Bartez, af 
hverjum hinn seinni er líflæknir hjá hinum unga. syni 


14 


franska keisarans, tala ekkert um homöopathíuna og 
hennar óbrigðulu meðul í þeirra stóru og nafntoguðu 
barnalækningabók  (Handbuch der  Kinderkrankheiten). 
Dr. Charles West, sem nú er læknir á barnaspítalan- 
um í Lundúnaborg, og hvers lækníngabók nýlega er út 
komin í Kaupmannahöfn, og hefir í mörgum nafnkunn- 
um blöðum fengið hið mesta hrós (sjá Fremstilling af 
Börnesygdommenes Natur og Behandning af Charles West, 
oversat af Prof. Mansa, trykt í Kjöbenhavn 1855), nefnir 
ekkert þessi óbrigðulu meðul eða hinar homöopathisku lækn- 
ingar, allt að einu og prof. Bouchardat í Paris, sem í hans 
„Nouveau Formulaire Magistral“, Paris 1854, tal- 
ar svo mikið um prof. Larroque's heppnu tilraunir með 
barnaveikina, nefnir ekki hin homöopathisku meðul við 
henni á nafn, heldur kastar í stað þess nokkrum háóðglósum 
í homöopathana fyrir þeirra aðhlægilegu smáskamta. Að 
Vesturheims? læknum muni og lítast lítið á þessi óbrigð- 
ulu homöopatkisku meðul, þó herra Arnljótur sýnist að vilja 
gjöra þá að homöopöthum, má sjá á Horace Green's 
„Observations on the pathology of Uroup, New- 
York 1849, og ótal fleiri lækníngabókum frá Ameríku, 
hvar menn almennt nú á tímum brúka allt önnur meðul 
og einkum vítisstein og álún við barnaveikinni. 

Enskir, franskir og hollenzkir læknar, er hér voru í 
sumar, þekktu og ekkert til þessara óbrigðulu meðala, 
og læknir prinz Napoleons, er hér var með honum, glotti 
heldur, þegar eg sagði honum frá þessum íslenzku nýj- 





1) Áð homöopathíunni hafi á einstaka stað tekizt að þrengja 
sér inn í Vesturheimi með upplognum og marghröktum lygasögum 
frá Þýzkalandi, sannar ekkert annað en það, að einstakir menn þar 
eru eins hjátrúarfullir í því, eins og með „Mormónana“, sem hafa fæðzt 
og upp alizt í þessu landi og sem líka hafa nógar prentaðar skýrsl- 
ur að skírskota til. Borðdans, galdrar og hinar örgustu drauga- 
sögur eru nú að spretta upp í Vesturheimi ásamt alls háttar hjá- 
trú, og þeir, sem kenna það, kallast á meðal sinna manna læri- 
feður. Fyrir 4 árum létu á þenna hátt 7 kvennmenn gjöra sig 
að doctorum í læknisfræði. 





15 


ungum, og kvað slíka „ofsatrú“ fyrir löngu útkulnaða á 
Frakklandi. Allir merkislæknar í Vínarborg, Prag, Berlín, 
Kaupmannahöfn, Stokkhólmi og Christianíu verða og ann- 
aðhvort enn þá að vera ókunnir þessum óbrigðulu 
meðulum eða hafa enga trú á þeim, því barnaveikin er 
alstaðar álitin einhver hinn hættulegasti barnasjúkdómur. 

Hafi síra Magnús eða hans homöopathisku áhangend- 
ur hör á landi sannarlega óbrigðul meðul við barna- 
veikinni, þá skora eg á þá, að auglýsa þau á prenti sem 
allra fyrst. Skyldan býður þeim það, og síra Magnús get- 
ur, ef allt reynist satt með þessum hætti, orðið einhver 
nafnkunnasti maður í Norðurálfu heims og mun njóta mik- 
ils endurgjalds. Eg fyrir mitt leyti er mjög hræddur um, 
að hör sö. eitthvað geggjað og orðum aukið, því bæði er 
það, að eg veit eigi til, að barnaveikin, nú sem stendur, 
sé Í syðri eða norðari Þingeyjarsýslu, og líka hafa þessi 
„óbrigðulu meðul“ brugðizt hör. fyrir austan fjall, 
hvar flest öll, ef eigi öll, börn, er fengu þau við barna- 
veikinni, sáluðust úr henni. 

Það er margreynt í öllum löndum, að þárnaseila er 
allajafna tíðust og verst í votviðra- og rigninga-plássum, 
og það hefir um langan tíma sýnt sig, að barnaveikin hefir 
verið langtum tíðari og verri hér á suðurkjálkanum en á norð- 
urlandi. Hver veit nú, nema barnaveikin í þetta sinn sé 
enn þá ókomin í Þingeyjarsýslu, hvar hún að minni 
vitund eigi mun hafa verið, svo telja megi, í hin síðustu ár ? 
Hver veit, nema síra Magnúsi gefist færi að reyna sig á 
henni til hlítar, og þetta væri, ef til vill, því óhultara, 
sem nú er búið að hleypa í fólk nokkurs konar homö o- 
pathiskum trúarofsa (Fanatisme) á homöopathí- 
unnar óbrigðulu barnaveikismeðulum. Verði þessi trúarofsi 
að öðru leyti Íslendingum til gagns og uppbyggingar, þá 
stundir líða, þá eru þeir allra þjóða heppnastir, en þá, 
sem allt af eru að bera fyrir sig reynsluna um verkanir 
hinna hohöopathisku meðala í þessum og öðrum sjúkdóm- 
um, vil eg biðja að yfirvega og ígrunda vel orð 


16 


hins nafnfræga Dr. Zimmermanns, er hann segir: „reynsl- 
an ér sú bók, sem enginn getur lesið nema sá, 
er vel skilur það mál, á hverju hún er skrifuð. 
Hver sá, er skilur bók þessa illa og einungis 
með því móti, að vera allt af að leita að þýð- 
ingu meininganna í orðabókinni, hann fær opt- 
ast aðra meiningu úr henni, en í henni liggur. 
Tungumál náttúrunnar er sára torvelt að 
skilja, einkum fyrir þá, er að eins hafa ónýta 
orðabók við að styðjast“. 

Eg legg nú niður pennann í þetta sinn bíðandi eptir 
svari, en eg mun jafnan, 1:'g., reiðubúinn .að taka hann 
upp aptur tilað forsvara læknisfræðina, hina sönnu 
reynslu og vísindin, sem menn nú hér á landi sýnast 
að vilja fóttroða með vantrú og nokkurs konar „homöo- 
pathiskum trúarofsa, um sama leytið sem menn á 
hinn bóginn stólandi upp á þessi svo kölluðu óbrigðulu 
homöopathisku meðul“ leggja líf og heilsu barna 


sinna undir leikfang lygafullrar reynslu. 
Reykjavík, 24. nóv. 1856. 
J. Hjaltalín. 








Í prentsmiðju Íslands 1856. E. þórðarson. 





A 
sir I 


RF A ) 
TR 


R | Kr 











ER: 





